WikipediA 

Omuntu 



IALI NGO has been authorised by terminologist Muwanga Charles 
to post this article from his Luganda Scientific works on Luganda Wikipedia for 

free Public Consumption. 



Abantu (Humans). 

Omuntu oba abantu "ensolo kalimagezi"(Intelligent animal). Mu takisonoma y’ebiramu, omuntu ali mu: 

(i) bwakabaka bwa wansolo, 

(ii) Ettabi lya luyansa (mammal), 

(iii) Omutendela gwa bamuntunsolo (primates), 

(iv) Olubu lw’omuntu “(genus homo), 

(v) Ekikula (sipiisa) kya “Omuntu kalimagezi” (homo sapiens), the intelligent man. 

Omuntu nsolo magulu abiri (bipedal animal ), ekitegeeza nti atambulila ku magulu abiri. Alina obwongo 
obukulaakulanye okumusobozesa okukozesa olulimi okwogera, okutondeka ebirowoozo, n’okufuga 
embeela ze ez’obuntu ( controling emotions). 

Obwongo buno mwe muva “obusobozi bwa mulengela” (mental abilities) ate obutakozesa mikono 
ng’atambula kimusobozesa okukozesa “ebikola” (tools) obutafaanana sipiisa (kikula) ndala yonna. 

Mu mutendela gw’ensolo oguyitibwa “bamuntunsolo” (primatees”) omuntu naye mw’ali era mwe 
musangibwa amazike agali okumpi ennyo n’omuntu. Omuntu okufaanana ne bamuntunsolo abalala, nsolo 
ntabaganyi . Bamuntunsolo bonna babeela mu bibinja, okuyambagana n’okwewa obukuumi, n’okulabirira 
ebito byabwe kyokka omuntu okuba omutabaganyi ne muntu munne kye kimufuuka omuntu ensolo 
y’ebyenfuna , ensolo y’ebyobufuzi ate era ensolo entabaganyi. 


Bino bigyidwa ku "https://lg.wikipedia.Org/w/index.php?title=Omuntu&oldid=23369" 


Luno olupapula Iwasemba okukyusibwamu ku 20:42, 29 Gwakkuminebiri 2017. 

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms 
of Use for details. 

















